CAN.  N G£fS NW Y DJ» 


SEF ACHWYNIAD 


SHON MORUS GRUFFYDD, 


OHERWYDD IDDO BRIODI 
GWRAIG ANRHEFNUS- 
Cenir ar y dôn,—“'Te Bold. Irishman.” 


Chwi fechgyn y gwledydd naws ufudd nesewch, 
Fy nghwyn gyda'eh cenad ar ganiad a gewch ; 
Mae'r wraig yn fy mhoeni, 'wy'n gwaelu fy ngwedd 
Hi'm gyr ar fyr euyd o'm bywyd i'm bedd. 
Wel fechgyn glan ffri, mae'n rhybudd i chwi, 
Gochelwch briodi run moddion a mi. 


Er's deg o flynyddau 'rwy'n dyodde' bob dydd, 
Mewn adfyd anhyfryd, a gofid, heb gudd; 

A'r wraig yn fy 'sgowlio mae'n dwrdio mor dost 
Rwy'n barod i guro fy mhen wrthy post. 


Wel fechgyn, &c. 


Rwy'n nghanol y blinder a phedwar o blant, 

A'r wraig yn eu gadael a'u dillad yn gant, 

Ni theifl hi mor lludw, na sgubo mo'r llawr 

Rhaid i'm wneyd fy hunan; mae hyny'n beth mawr 


Wel fechgyn, &c. 


Pan goda o'i gwely am lawer o'r dydd, 

Hyd dai y cym'dogion hel chwedlau y bydd, 

A'r gwely heb gweirio, mae'm gofid yn faith 

Rhaid im) wneuthur hyny 'nol dyfod o'r gwaith. 
Wel fechgyn, &c. 











2 


Ar ddydd Sul y boreu, y mae hyn yn fyd blin 
Ni chyfyd o'r gwely, caf godi fy hun, 

Rhaid imi wneyd brecwast, a phob peth yn lan, 
A gwnaiff imi dwymo'i hen bais wrth y tân. 


Wel fechgyn, &c. 


Rhaid im' gyda hyny roi bwyd i'r plant bach, 
A thendio fy meinir yn glaf ac yn iach ; 

A thaflu'r holl slops rwy'n siwr neu gael sen, 
A siawnsna chai'r procer o gwmpas fy mhen. 


Wel fechgyn, &c. 


Rwy'. fi'n gorfod golchi, 'dall neb ameu llai, 

A hi fydd yn wastad yn cerdded y tai; 

Caf smwddio fy hunan, fel gwyr Pewyrth Rhys 
Bu'm neithiwr yn clybio ei phais a'i hen gry$. 


Wel fechgyn, &c. 


Gofynais yn brysur ryw ddiwrnod cyn saith, 
Am iddi hi drwsio fy hen drowsus gwaith, 

Fe roes hithau arian i arall am wneyd, 

Gan ormod o ddiogi mae'n ddrwg genyf ddweyd, 


Wel fechgyn, &c. 


Hi aeth i wneyd bara ryw fore'n ddifeth, 

A'r toes yn y badell, mi gofiaf fi beth; 

'Tra bu yn hel chwedlau, wyddis p'le yn y byd, 
Daeth mochyn o rywle, fe'i bwytodd i gyd, 


Wel fechgyn, &c. 


' Hi aeth i wneyd potes ryw ddiwrnod o dde 
Ond ffwrdd a hi rywle, nis gwn i ble, 


8 


Gadawodd y crochan nes berwodd yn sych, 
A llosgodd y cig, ond oedd hyny'n wych? 


Wel fechgyn, &c. 


Fel 'ro'wn i ryw ddiwrnod yn d'od at y ty, 

'Roedd pedair o wragedd ar dŵ gyda hi, 

Ro'wn i'n disgwyl dysgled yn S1WT, 

Ond ches i ddiferyn ond hen botes dw'r, 
Wel fechgyn, &c. 


Am beint i'r Red Lion wir union yr eis, 

Mi wyddwn trwy brofiad fod llymad yn lles, 
Daeth yno fel arthes yn llawn o bob llid,— 
Pan welodd hi'm cwrw fe'i hyfodd i gyd! 


Wel fechgyn, &c. 


Hi'm gyrodd oddiyno gan redeg ar f'ol 

Does neb ar y ddaear a'i wraig mor ddi-rol; 

I'r ty, ac i'r gwely hi wnaeth i mi fyn'd, 

Heb damaid o swper cyn gynted a'r gwynt. 
Wel fechgyn, &c. 


A rhyw noswaith wed'yn pan ddaethum i'r ty 

Does neb yn fwy ei drwbwl 'rwy'n meddwl na mi; 
Roedd Wil yr Hen Deiliwr, ond oedd o'n beth hyll, 
Gyda'm gwraig yn y gwely, ni ddiweddaf y dull! 


Wel fechgyn, &c. 


Pe byddai hi farw—ysgafnai fy mhwn, 

Mi redwn i'w chladdu dan ganu mi a'i gwn, 
Ni phriswn i flewyn am wneyd yno wledd, 
A ffe a ddwy delyn, gael dawns ar ei bedd, 


A boliad yn iawn o gwrw pê cawn, 
A yfwn heb brudd-der mewn llonder yn llawn. 
























YR HEN AMSER GYNT. 


————  tia— 


Bu'n hoffi wrth deithio 'mhell 
Gael croesaw ar fy hynt, 

Mil hoffach yw cael henffych well 
Gan un fu'n gyfaill gynt, 


BYRDWN, 


Er mwyn yr hen amser gynt, fy ffryns, 
Yr hen amser gynt, 

Cawn gwydraid bach cyn canu'n iach, 
Er mwyn yr amser gynt 


Yn chwareu buom lawer tro 
A'n penau yn y gwynt, 

A phleser mawr yn cadw co', 
O'r hyfryd amser gynt, 


Er mwyn, &c. 


Er dygwyddiadau mwy na rhi, 
Er gwario llawer punt, 

Tra pob rliyw goll, ni chollais i 
Mo'r cof o'r amser gynt. 


Er mwyn, &c. 


Er euro calon yn fy mron, 
'Er mwyn ein hylon hynt, 

Tra caro'm gwlad, tra llygad llon, 
Mi gofia'r amser gynt. 


Er mwyn, &c, 


